Editoryal 


Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 
Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo 


AYAN 


Taon XLI Blg. 5 
Marso 7, 2010 
www.philippinerevolution. net 


Mga epekto ng El Niño, pinasisidhi 
ng bulok na sistema at mga patakaran 


dag na pinsala at paghihirap na naman ang di- 

naranas ng mamamayang Pilipino, laluna ng 
masang magsasaka. Ito ay bunga ng mas maaga, ma- 
tindi at mahabang tagtuyot na dala ng El Niño. 

Kakaibang sidhi ang epekto nito sa mamamayan 
dahil sa pag-iral ng bulok na naghaharing sistema at 
mga anti-mamamayang patakarang nagbibigay-daan 
sa pandarambong ng malalaking kapitalistang dayu- 
han, kumprador at burukrata. Masahol pa, hindi la- 
mang naging pabaya at inutil ang mga naghahari sa 
harap ng kalamidad, sinasamantala pa nila ito ngayon 
para pakinabangan nila at ng kanilang mga kasapa- 
kat. 

Pangunahing pinipinsala ngayon ng tagtuyot ang 
umaabot sa 750,000 ektaryang mga sakahan, palais- 
daan at mga hayupan na nakasalalay sa patuloy na 
suplay ng tubig. Kabilang dito ang mga prubinsya sa 
Northern Luzon na napinsalaan ng 
matitinding bagyo nito lamang hu- 
ling bahagi ng 2009. Tinatayang 
P10-20 bilyong halaga ng mga pa- 
nanim, palaisdaan at alagang hay- 
op ang mapipinsala sa mga dara- 
ting na buwan. 

Ang sidhi ng epekto ngayon ng 
tagtuyot ay ibinubunsod panguna- 
hin ng matagal nang pagkawasak 
ng mga likas na rekurso ng tubig. 
Nangatuyo o nangababaw ang mga 
ilog, bakawan, sapa, balon at iba 


Ker lamang ng magkasunod na sakuna, dag- 


Industriya ng biofuels, 


Mga tampok sa 
isyung ito... 


pinagpipistahan 
PAHINA 5 


Pabuya sa mga nag- 
aresto sa Morong 43, 
binatikos 


pang tubigan dahil sa malawakang pagdambong sa 
mga bundok at kagubatan ng malalaking kumpanya sa 
pagmimina at pagtotroso. Sa gayo'y walang magamit 
na reserbang tubig ang masang magsasaka para sa 
mga taniman, palaisdaan at pag-aalaga ng hayop. 
Malala pa, ang tubig na naiipon sa mga dam na 
nagagamit noon sa irigasyon ay ipinagkakait ngayon 
ng malalaking kapitalistang nagmamay-ari nito. Tu- 
matanggi ang mga ito na magpakawala 
ng tubig dahil ang limitado nang 
suplay ay. ipinaprayoridad nila sa 
produksyon ng kuryente na siyang 
pangunahin nilang pinagkakakitaan. 
Walang pakialam ang mga ito sa salan- 


2 aksyong militar 
sa Bulacan pPanīINa 10 
PAHINA 7 


tang idinudulot ng tagtuyot sa mga 
lupang agrikultural. 

Ang operasyon ng dam pangu- 
nahin para makapagkamal ng tubo 
ay resulta ng pagsasapribado ng 
mga ito alinsunod sa mga pataka- 
rang dikta ng mga imperyalista sa 
balangkas ng liberalisasyon, dena- 
syunalisasyon, pribatisasyon at de- 
regulasyon. Makaraang isabatas ng 
papet na rehimeng Arroyo noong 
2001 ang Electric Power Industry 
Reform Act (EPIRA), ang operasyon 
ng halos lahat ng malalaking dam 
sa bansa ay naibigay na sa malala- 
king dayuhang kumpanya at mga 
kasosyo nilang kumprador. 

Habang binibigyang-laya ang 
mga dayuhan at malalaking nego- 
syante na mandambong at magpa- 
kasasa sa tubo, tuluyan namang pi- 
nababayaan ng mga naghahari sa 
bansa ang interes ng mamamayan 
at hinahayaang mabulok ang lokal 
na ekonomya. Tumatampok ang tu- 
luy-tuloy na pagkaatrasado ng 
agrikultura sa bansa sa kapinsala- 
ang idinudulot ng matinding tag- 
tuyot ngayon. 

Partikular na tampok ngayon 
ang labis na kakulangan at kabulu- 
kan ng mga pampublikong impras- 
trukturang pang-irigasyon. Wala pa 


sa kalahati ng mga palayan sa bu- 
ong bansa ang inaabot ng iriga- 
syon. Ang nakararaming mahihirap 
na magsasaka ay umaasa na la- 
mang sa ulan. Kalakhan pa ng mga 
nakatayo nang pampublikong im- 
prastraktura para sa irigasyon ay 
hindi naman mapakinabangan. Wa- 
la pa sa kalahati ng mga ito ang 
may dumadaloy na tubig. Ang pon- 
do para sana sa pagkukumpuni ng 
mga ito ay ibinubulsa ng tiwaling 
malalaking burukratang kapitalista. 

Samantalang matagal nang ina- 
asahan ang pagdating ng El Niño, 
walang anumang ginawang pagha- 
handa rito ang reaksyunaryong re- 
himen. Kulang na kulang at huling- 
huli na ang mga hakbangin ng nag- 
haharing rehimen upang alalayan 
ang masang magsasaka ngayong 
panahon ng tagtuyot. Hindi gina- 
gamit ng rehimen ang kapangyari- 
han nito para obligahin ang mga 
opereytor ng mga dam na maglaan 
at magpalabas ng tubig para sa iri- 
gasyon. Wala nang epekto ngayon 
at pagtatapon lamang ng pera ang 
ginawa nitong cloud-seeding opera- 
tion. Nagkakasya na lamang ito sa 
mga pakitang-taong pakulo tulad 
ng pamamahagi ng pailan-ilang 
poso at tubo ng tubig at paglala- 


bas ng pondong subsidyo umano 
para sa binhi at abono. Ginagamit 
pa ito para sa kampanya sa elek- 
syon ng mga kandidato ng nagha- 
haring pangkatin. 

Masahol pa'y sinasamantala 
ngayon ng gubyernong Arroyo ang 
kalamidad ng tagtuyot upang pag- 
ibayuhin ang liberalisasyon ng im- 
portasyon ng bigas, mais, at paka- 
in sa hayop. Ang importasyong du- 
maraan sa National Food Authority 
(NFA) ay matagal nang pinagkuku- 
nan ng malaking kurakot. Palalala- 
in pa ito ngayon ng pagbubukas ng 
importasyon sa mga papaborang 
malalaking negosyante. Ibibigay 
rin nito sa malalaking negosyante 
ang ibayong kontrol sa presyo at 
suplay ng bigas at iba pang mga 
produkto. 

Dagdag na pinsala naman ang 
idudulot nito sa masang magsasaka 
at mamamayang Pilipino. Sa isang 
banda, ang balak na importasyon 
ng tatlong milyong metriko tonela- 
dang bigas ay pinangangambahang 
lalong magpapabagsak sa presyo 
ng lokal na palay na magdudulot ng 
ibayong pagkalugi ng masang mag- 
sasaka. Sa kabilang banda, dahil 
lubusan nang makokontrol ng ma- 
lalaking kumprador ang suplay ng 
bigas, asahang sasamantalahin ni- 
la ang bawat pagkakataon para mu- 


Nilalaman ling pasiritin ang presyo nito sa 
pamilihan. 

Sa harap nito, kailangang-kaila- 
ngan ngayon ang malawakang pag- 
kilos ng mamamayang Pilipino 
upang mariing batikusin ang nagha- 
haring reaksyunaryong estado sa ka- 
walan nito ng paghahanda, sa kapa- 
bayaan, sa katiwalian at sa kasaki- 
mang samantalahin pa ang kalami- 
dad. Dapat igiit ng mamamayan ang 
nararapat para sa kanila at singilin 
ang mga naghahari sa pananagutan 
ng mga ito sa malubhang mga pin- 
salang lumalatay ngayon sa mama- 
mayang sadlak sa matinding kahi- 
rapan at kagutuman. 

Samantala, kailangan ding pag- 


EB AYAN 


Taon XLI Blg. 5 Marso 7, 2010 


Editoryal: 

Mga epekto ng El Nino, pinasisidhi 

ng bulok na sistema at patakaran 

Mga kaugnay na balita 

Biofuel, pinagpipistahan ng mga kapitalista 

Ang TVDAC 

Pananalanta ng pasistang estado 

Pabuya sa mga nang-aresto sa Morong 43 
Kontra-minang akbista, pinatay 
Panggigipit sa mga magsasaka sa Negros 
Lider-estudyante, hinaras 
Masaker sa Luisita: Wala pang hustisya 
Maniobra ng angkang Ampatuan 

Matatagumpay na opensiba ng BHB 
Aksyong militar sa Bulacan 
Mga ambus ng BHB 


Balita 


Ang Ang Bayan ay inilalabas sa 
wikang Pilipino, Bisaya, Iloko, Hili- 
gaynon, Waray at Ingles. 

Maaari itong i-download mula sa 
Philippine Revolution Web Central na 
matatagpuan sa: 

www.philippinerevolution.net 

Tumatanggap ang Ang Bayan ng 
mga kontribusyon sa anyo ng mga 
artikulo at balita. Hinihikayat din ang 
mga mambabasa na magpaabot ng 
mga puna at rekomendasyon sa ikau- 
unlad ng ating pahayagan. Maaabot 
kami sa pamamagitan ng email sa: 

angbayan@yahoo.com 


Ang Ang Bayan ay inilalathala dalawang beses bawat buwan 
ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas 


2 ANG BAYAN Marso 7, 2010 


handaan ang epektibong paglaban 
sa posibleng paggamit ng nagha- 
haring rehimen ng “emergency ru- 
le” at ibayong dahas sa harap ng 
lalong paglala ng sitwasyon at 
pagkilos ng mamamayan. 

Dapat puspusang isulong ang 
rebolusyonaryong pakikibaka na si- 
yang tanging mapagpasyang mag- 
wawakas sa paghihirap ng mama- 
mayan sa ilalim ng naghaharing 
bulok na rehimen at atrasadong 
sistemang panlipunan. 

Tawag ng panahon ang ibayong 
sigla sa pagsusulong ng reporma sa 
lupa, kilusang kooperatiba, iba't 
ibang anyo ng tulungan at iba 
pang pagkilos para sa kagyat at 
mas matagalang kapakanan ng ma- 
mamayan sa loob at paligid ng mga 
rebolusyonaryong erya. 

Bahagi ng responsibilidad ng 
Partido at Bagong Hukbong Bayan 
(BHB) at ng mga demokratikong 
organo ng kapangyarihang bayan 
ang pagpapamalas ng epektibong 
pamumuno sa masa sa pagharap sa 
kalamidad. Sa kanilang pamumuno, 
maagap na kumikilos ngayon ang 
mga rebolusyonaryong pwersa at 
organisadong mamamayan, laluna 
sa mga lugar na apektado ng ma- 
sidhing tagtuyot, upang sa iba't 
ibang paraan ay maharap ang 
matitinding epekto nito laluna sa 
kanilang produksyon. 

Pinakikilos ang masa sa mga re- 
bolusyonaryong erya, katuwang 
ang mga yunit ng BHB upang pag- 
tulung-tulungan ang pag-aayos ng 
mga sistema ng komunal na patu- 
big, kabilang na ang pagtatayo ng 
mga bago at pagkukumpuni ng 
mga sirang sistema ng irigasyon. 
Kabilang din sa mga pagsisikap na 
ito ang pagtatayo ng maliliit na 
komunal na dam at paghuhukay ng 
mga balon. Pinag-aaralan din ang 
pagbaling sa mga pananim na ka- 
yang mabuhay sa kabila ng kakula- 
ngan ng tubig at tindi ng init, ga- 
yundin ang iba pang mga alternati- 
bong mapagkakakitaan. ABI 


ANG BAYAN Marso 7, 2010 


Kapabayaan ng estado sa mga 
magsasaka't mangingisda, tinuligsa 
TINULIGSA ng mga magsasaka at mga mangingisda ang kapabayaan ng 
gubyernong Arroyo sa harap ng lumalalang epekto ng mahabang tag- 
tuyot dala ng El Niño. Nitong Marso 5, naglunsad ng piket sa tangga- 
pan ng Department of Agriculture (DA) ang 300 magsasaka, na kara- 
mihan ay galing pa sa malayong prubinsya ng Cagayan. Kanilang bi- 
natikos ang mabagal na aksyon ng ahensya sa kinakaharap nilang 
problema na nakasisira na ng kanilang produksyon. Anila, wala pa si- 
lang natatanggap na tulong mula sa P1.7 bilyong pondo ng DA para 


sa mga sinasalanta ng El Niño. 

Ang kilos-protestang ito ay 
bahagi ng isang linggong serye 
ng mga aksyong masang isinasa- 
gawa ng mga progresibong orga- 
nisasyon tulad ng Kilusang Mag- 
bubukid ng Pilipinas (KMP), Pam- 
bansang Lakas ng Kilusang Mama- 
malakaya ng Pilipinas (PAMALA- 
KAYA) at Bagong Alyansang Maka- 
bayan (BAYAN) para igiit sa gu- 
byernong Arroyo na ipamahagi na 
ang naturang pondo. 

Noong Marso 2, unang nagda- 


os ng piket sa DA ang 200 mangi- 
ngisda mula sa mga komunidad 
ng Laguna de Bay. Nagtambak si- 
la ng mga water lily sa harapan ng 
gusali ng DA at binatikos si DA 
Secretary Arthur Yap sa hindi pag- 
papalabas ng pondo na nakalaan 
sa mga sinalanta ng El Niño. Ani- 
la, dapat ilabas na ang pondo pa- 
ra mabawasan ang epekto ng ma- 
habang tagtuyot na nagpapababa 
na sa lebel ng tubig ng 90,000 
ektaryang Laguna de Bay. ABI 


Pondo para sa irigasyon, limas na 
SA loob ng siyam na taon sa ilalim ng paghaharing Arroyo, walang ini- 
unlad sa irigasyon. Ito ay sa kabila ng paglalaan dito ng pinakamala- 
king bahagi (33%) ng badyet ng Department of Agriculture. 

Sa pagsisiyasat ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas (KMP) sa 
P3.7 bilyong pondong inilaan umano sa pagkukumpuni ng mga siste- 
mang irigasyon noong 2007, iniulat ng lahat ng tsapter nito sa lahat 
ng rehiyon sa bansa na walang isinagawang pagkumpuni sa mga iriga- 
syon o pagpondo dito ng National Irrigation Administration. Natukla- 
san din na ang halos buong pondong ito ay ginamit sa kampanya ng 
mga kandidato sa eleksyon ng pangkating Arroyo noong 2007. ABI 


Krisis sa enerhiya, sinasamantala 
DAHIL sa lubhang kakulangan ng suplay ng tubig sa mga dam, puma- 
palya ang operasyon ng mga power generator at kinukulang ang pro- 
duksyon ng kuryente laluna sa Mindanao. Balak ng rehimeng US-Arro- 
yo na samantalahin ang sitwasyon para magdeklara ng krisis sa ener- 
hiya at magpatupad ng “emergency powers,” sa basbas ng Electric Po- 
wer Industry Reform Act (EPIRA). 

Katulad ng nangyari noong panahon ng rehimeng Ramos, tiyak na 
malaki na naman ang ibubulsa ng mga tiwaling upisyal ng rehimen sa 
pagpapatayo at pag-upa ng mga karagdagang kapasidad para sa paglu- 
luwal ng kuryente. Tinatayang gugugol ang gubyerno ng hanggang P10 
bilyon para rito. Ibayo nitong pahihigpitin ang kontrol ng mga priba- 
dong kumpanya sa produksyon ng kuryente at lalo itong magpapataas 
sa bayarin sa kuryente. ABI 


3 


Nagpipista ang mga lokal 
at dayuhang kapitalista 
sa industriya ng biofuel 


bong sa likas na kayamanan ang pagkukumahog ng mga dayuhan 


N irs s t ng malawakang pangangamkam ng lupa at pandaram- 


at lokal na kapitalista na mamuhunan sa produksyon ng biofuel sa 
bansa. Dahil dito ay lumalakas ang pagtutol at paglaban ng iba't ibang 
sektor ng mamamayan sa mga proyektong biofuel na itinutulak mismo ng 


gubyernong Arroyo. 

Batay sa datos ng Philippine 
Agricultural Development and Com- 
mercial Corp. (PADC) noong Set- 
yembre 2009, mayroon nang 40 da- 
yuhan at lokal na kumpanyang na- 
muhunan ng P83 bilyon sa 49 na 
proyektong biofuel sa bansa mula 
pa noong 2007. Ang P40.8 bilyon 
dito ay ginamit sa pagbubukas ng 
mga plantasyon ng jathropa (tuba- 
tuba), kamoteng kahoy, niyog, tu- 
bo, hybrid na mais, palay at 
sorghum at ang P42.5 bilyon ay gi- 
namit sa pagtatayo ng mga planta 
sa pagpoproseso. 

Ang nasabing mga dayuhang 
kumpanya at mga lokal na kasosyo 
nila ay kumokontrol ngayon sa ma- 
higit apat na milyong ektarya ng 
lupain sa iba't ibang bahagi ng 
bansa kung saan matatagpuan ang 
kanilang malalawak na plantasyon 
at mga distileriya. Halimbawa, ang 
Pacific Bio-Field Corporation ng 
Japan ay kumokontrol ng 600,000 
ektaryang lupain sa Ilocos Norte. 
Samantala, sa silangang bahagi ng 
hilagang Luzon, ang LA Investment 
Capital ng US ay nagtayo ng mahi- 
git 100,000 ektaryang plantasyon 
ng jathropa sa mga prubinsya ng 
Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, 
Qurino, Nueva Ecija at Quezon. Sa 
iba't ibang bahagi ng Mindanao, 
ang NRG Chemical Engineering, 
isang British na kumpanya ay ku- 
mokontrol ng mahigit isang mi- 
lyong ektaryang plantasyon ng 
Jathropa at ang Abundant Reso- 
urces Corporation, isang kumpa- 


4 


nyang Amerikano ay kumokontrol 
sa mahigit 100,000 ektaryang 
plantasyon ng jathropa sa Bukid- 
non. Hanggang sa kasalukuyan, 
nagpapatuloy ang rehimeng Arroyo 
sa pagtukoy ng mga lugar na pag- 
tatayuan ng isang milyong ekta- 
ryang plantasyon ng hybrid na pa- 
lay, mais at sorghum para sa mga 
Tsinong kumpanya ng biofuel. Na- 
kasaad ito sa mga probisyon ng 11 
kasunduan na nilagdaan ng rehi- 


vi 
nag 


kabi 


Y 
TAHI 
ip di 


Ga i r va 
TOT 
bVSYIga DN 


>> 


zsz: i; 
£ EA ip 


meng Arroyo at China noong 2007 
kapalit ng hinihingi nitong pau- 
tang. 

Ang mga imperyalistang bansa 
tulad ng US, Japan at mga myem- 
bro ng European Union ang nagtu- 
tulak ng paglawak ng industriya ng 
biofuel sa Pilipinas. Sinakyan ng 
malalaking kapitalista ang panawa- 
gan para sa alternatibong pangga- 
tong sa harap ng pangunahin ni- 
lang responsibilidad sa pandaigdi- 
gang pagbabago ng klima. 

Alinsunod naman sa dikta ng 
imperyalistang US, maamong ipi- 
natupad ng rehimeng Arroyo ang 
Biofuel Act of 2007. Nakasaad sa 
naturang batas na lahat ng gaso- 
linang ibebenta sa loob ng bansa 
ay dapat haluan ng 10% ethanol 
pagsapit ng 2010 at ang mga sa- 
sakyan namang gumagamit ng kru- 
do ay dapat na ring gumamit ng 
biodiesel. 

Pagtutol at paglaban ng ma- 
mamayan. Ang Pambansang Lakas 
ng Kilusang Mamamalakaya ng Pili- 
pinas (PAMALAKAYA) ay pormal na 
naggiit sa gubyerno ng Japan no- 
ong Hulyo 2009 na ibasura ang 
600,000-ektaryang proyektong bio- 
diesel ng Pacific Bio-Diesel Corp. sa 
bayan ng Pagudpud, Ilocos Norte 
at ang Japan-Philippines Economic 
Partnership Agreement (JPEPA) na 
siyang balangkas ng proyektong 
ito. Nag-apela rin ang Catholic 
Bishops’ Conference of the Philip- 
pines (CBCP) sa gubyernong Arro- 
yo na ibasura ang nasabing proyek- 
to dahil pinagkakaitan nito ng lupa 
ang maliliit na mangingisda at 
magsasaka na wala o kulang ng lu- 
pa. 

Batay sa napagkasunduan, ang 
kumpanyang biodiesel ng Japan at 
ang lokal na kasosyo nito ay mag- 
dedeliber ng mga produktong bio- 
diesel para sa konsumo ng publi- 
kong Hapones at hindi sa mga Pili- 
pino. Ani Fernando Hicap ng PAMA- 
LAKAYA, sa halip na magpatupad 
ang gubyernong Arroyo ng tunay 


ANG BAYAN Marso 7, 2010 


na repor- 
mang agra- 
ryo para sa 
masang 
magsasa- 
kang Pilipi- 
no na 70% 
ay kulang o 
walang lu- 
pang sina- 
saka, pina- 
hihintulu- 
tan nito ang 
Japan na 
upahan 
nang 25 ta- 
on ang ma- 
lalawak na 
lupain. May 
opsyon din ang Japan na pala- 
wigin pa ang kontrata nang 25 
taon pa. 

Binatikos din ni Archbishop 
Angel Lagdameo, dating presi- 
dente ng CBCP ang proyekto da- 
hil ang 600,000 ektaryang lupa- 
in para rito ay mahigit kalahati 
na ng buong target ng CARP 
(Comprehensive Agrarian Reform 
Program) ng gubyerno. 

Bago ito, noong 2008 ay ibi- 
nunyag at mariing nilabanan ng 
mga mamamayan ng ikatlong dis- 
trito ng Negros Oriental ang Tam- 
lang Valley Agricultural Develop- 
ment Corp (TVADC) bilang instru- 
mento sa pangangamkam ng lupa 
ng malalaking burges kumprador 
at panginoong maylupa sa pru- 
binsya. Pinamunuan ang protesta 
ng District Farmers Alliance 
(DFA), isang alyansa ng mga mag- 
sasaka sa naturang distrito. (Ting- 
nan ang kaugnay na artikulo.) 

Sa harap ng malawakang pa- 
ngangamkam ng lupa na naga- 
ganap gamit ang mga proyektong 
biofuel, walang ibang magagawa 
ang mamamayan kundi ang tu- 
luy-tuloy at mahigpit na pagbu- 
bunyag at paglaban sa kontra- 
magsasaka at kontra-mamama- 
yang batas na ito. ABI 


ANG BAYAN Marso 7, 2010 


Ang Tamlang Valley Agricultural 
Development Corporation 


ng Tamlang Valley sa Negros Oriental ay isa sa mga tukoy na lugar sa 

buong bansa kung saan unang ipinatupad ang proyektong biofuel. 
Nagtayo rito ng distileriya at plantasyon ng jathropa at kamoteng kahoy 
at pinondohan ito ng P2 bilyon. Saklaw nito ang 24,116 ektaryang lupa- 
in sa iba't ibang baryo at sityo ng mga bayan ng Siaton, Valencia, Sibu- 
lan at Sta. Catalina. Kaugnay ng proyektong ito ay mayroon ding itina- 
tayong planta sa enerhiya sa San Carlos City, Negros Occidental na pina- 
ngangasiwaan ng San Carlos Bioenergy Corp. na may pondong P1.8 bil- 


yon. 


Para ipatupad ang nasabing 
proyekto ay binuo ang Tamlang 
Valley Agricultural Development 
Corp. (TVADC) sa pangunguna ni 
dating (Congressman Herminio 
Teves at kasosyo nitong si Julio Sy. 
Ang 65% ay pag-aari nina Teves at 
Sy samantalang ang 35% nito ay 
pag-aari ng lokal na gubyerno. Sa 
pamamagitan ng impluwensya niya 
sa pulitika, umupa si Teves sa DENR 
ng 24,116 ektaryang lupain noong 
2006 at inaprubahan ito nang hin- 
di dumadaan sa pampublikong pag- 


dinig. 
Ang mga magsasaka ay pinapa- 
pasok sa dalawang  kasundu- 


an--contract farming at corporate 
farming. Sa kasunduang contract 
farming, pinapautang ng P15,000 
bawat ektarya ang mga magsasaka 
para magkaroon umano sila ng 
panggastos sa pagtatanim. Tuwing 
anihan ay bibilhin ng TVADC ang 
produkto nila at ang bayad dito 
ang siyang pagmumulan ng pamba- 
yad ng magsasaka sa kanyang 
utang. 

Sa corporate farming naman, 
ang lahat ng gastos ay aakuin ng 
TVADC at uupahan nito ang lupa sa 
may-ari ng lupa o sa gubyerno ng 
P500 lamang bawat ektarya kada 
taon. Kung magtatrabaho ang mga 
magsasaka sa lupa ay suswelduhan 
sila ng P160 bawat araw. 

Para masiguro ang pagpapa- 
tupad ng nasabing proyekto at ma- 
supil ang pagtutol ng mga residen- 
te, mula pa noong Hulyo 26, 2007 


ay kinakasangkapan na ng kumpa- 
nya ang 61st IB Bravo Company ng 
AFP, mga elemento ng CAFGU at 
mga ahenteng paniktik upang mag- 
lunsad ng mga sustenidong opera- 
syon. 

Hanggang sa kasalukuyan ay 
pilit na ipinatutupad ang nasabing 
proyekto kapalit ng pagdurusa ng 
mga magsasaka. Sobrang hirap at 
dislokasyon ang dinaranas ng mga 
magsasaka dulot ng hayagan at li- 
gal na pangangamkam ng lupa. Ha- 
limbawa, kung hindi sila makaba- 
yad ng utang ay pwede nang ma- 
kumpiska ang kanilang lupain. Wa- 
la na rin silang karapatang kontro- 
lin kung ano ang itatanim dito at 
sa kahuli-hulihan ay nagiging 
manggagawang bukid na lamang 
sila sa sarili nilang lupa. Dagdag 
pa, laganap din ang paglapasta- 
ngan sa karapatang-tao na ginaga- 
wa ng mga pasistang militar. 

Mula noong ikalawang bahagi 
ng 2008 ay nagsimula nang mag- 
buklud-buklod ang mga magsasaka 
rito para labanan ang naturang 
proyekto. Naglulunsad sila ng ma- 
laganap na kampanyang edukasyon 
tungkol sa naturang isyu. Nagbuo 
ang mga magsasaka ng iba't ibang 
organisasyon at naglunsad ng sa- 
ma-samang pagkilos tulad ng paki- 
kipagdayalogo, pulong-pulong, pe- 
tisyon, rali at iba pa. Iginigiit nila 
ang pagpapatupad ng tunay na re- 
porma sa lupa bilang natatanging 
solusyon sa problema sa lupa ng 
mga magsasaka. ABI 


5 


ziz PANANALANTA NG PASISTANG ESTADO 


Pabuya sa mga nang-aresto 
sa Morong 43, binatikos 


the Philippines (AFP) ang mga upisyal nitong iligal na nang-ares- 


Th ng inaasahan, pinuri at ginantimpalaan ng Armed Forces of 


to ng 43 manggagawang pangkalusugan noong Pebrero 6 sa Mo- 
rong, Rizal habang nagsasagawa ng pagsasanay-medikal. Inakusahan 
ang mga biktima na mga myembro raw sila ng Bagong Hukbong Bayan 
(BHB) at nagsasagawa umano ng treyning sa paggawa ng bomba. 


Mariing kinundena ng Health 
Alliance for Democracy (HEAD), 
mga pamilya ng tinaguriang “Mo- 
rong 43,” mga simpatisador nila 
at mga militanteng mambabatas 
ang paggawad ng militar ng mga 
medalyang Bronze Cross, pang- 
apat na pinakamataas na pabu- 
yang militar kina Col. Aurelio Ba- 
ladad at Lt. Col. Jaime Abawag 
noong Pebrero 23 sa Camp Nakar, 
Lucena, Quezon. 

Anila, ang iligal na pagreyd at 
paghuli sa 43 manggagawang 
pangkalusugan at ang kasunod na 
mga pagtortyur at paglabag sa 
karapatang-tao ng mga biktima ay 
lantad na pagbalewala sa tamang 
proseso at dapat batikusin. Sa ha- 
lip na bigyan ng pabuya o mga 
medalya ang mga upisyal ng mili- 
tar na lantarang lumalabag sa 
mga karapatang-tao, sila ay dapat 
kasuhan at ikulong. 

Matagal nang patakaran ng 
reaksyunaryong rehimeng US-Ar- 
royo ang paggawad ng pabuya sa 
mga lantarang lumalabag ng kara- 
patang-tao. Matatandaang pinuri 
at agarang binigyan ng promo- 
syon ni Gloria Arroyo si Gen. Jovi- 
to Palparan, Jr. noong 2006. Mula 
koronel, nabigyang-promosyon si 
Palparan bilang brigadier general 
noong 2003, at naging major ge- 
neral noong 2004. Sa kabila ng 
kanyang rekord bilang masugid na 
tagapagpatupad ng mga ekstrahu- 
disyal na pamamaslang sa mga lu- 


6 


gar kung saan siya itinatalaga, gi- 
nawa siyang hepe ng 8th ID sa 
Eastern Visayas at hepe ng 7th ID 
sa Central Luzon. Sa kanyang 
2006 State of the Nation Address 
ay walang kahihiyang pinuri pa ni 
Arroyo ang naturang berdugo. 
Nabigyan din ng promosyon 
bilang koronel ang mga dumukot 
sa aktibistang si Jonas Burgos na 
sina Noel Clement, Melquiades Fe- 
liciano at Edison Cagal. Ang iba 
pang mga elemento ng militar na 
nabigyan ng pabuya o medalya at 
ipinadala sa mga paaralang mili- 
tar sa ibayong dagat dahil sa pag- 
papatupad nila ng mga kautusang 
lantarang lumalabag sa karapa- 
tang-tao ay sina Gen. Delfin Ba- 
ngit, pinuno ng ISAFP nang 
mangyari ang iskandalong “Hello 
Garci” at Col. Oscar Lactao, dating 
hepe ng yunit na siyang nagmasa- 
ker sa siyam na magsasaka sa Ka- 
nanga, Leyte noong Abril 2003. [EB 


Aktibistang 
kontra-mina, 
pinaslang 

sa Cagayan 


indi na nakaabot sa kanyang 

bahay si Gensun Agustin, 30, 
matapos siya pagbabarilin hang- 
gang sa mapatay noong hapon ng 
Marso 1 sa Barangay Calamegatan, 
Buguey, Cagayan. Si Agustin ay 
kasapi ng Alliance for Buguey Com- 
munity Advocates (Albucada) at ng 
Federation of Anti-Mining Advoca- 
tes in Cagayan (Famac), mga orga- 
nisasyong kumakalaban sa iligal na 
pagmimina sa lalawigan. Pauwi na 
sana si Agustin sakay ng kanyang 
motorsiklo nang pagbabarilin siya 
ng dalawang tao na sakay din ng 
motorsiklo. 

Kalaban nina Agustin ang mga 
nagmimina ng magnetite sa prubin- 
sya. Ang magnetite ay kinukuha mu- 
la sa itim na buhangin sa mga bay- 
bayin ng Cagayan. Pinangangamba- 
han ng mga aktibistang maka-kali- 
kasan na malalagay sa peligro ang 
lalawigan sa patuloy na pagkuha ng 
magnetite dahil ito ang elementong 
nagbubuklod sa mga buhangin. Ma- 
lamang na maging sanhi ng mga 
pagbaha sa prubinsya ang pagkawa- 
la ng magnetite na ito. 

Samantala, kinundena ng KA- 
RAPATAN-Negros at alyansang Sep- 
tember 21 Movement ang tangkang 
pamamaslang kay Ronaldo Capita- 
nea, 23, public information officer 
ng Camindangan Small Farmers As- 
sociation (CASFA), na kaanib ng Ki- 
lusang Magbubukid ng Pilipinas 
(KMP). Itinuturong mga salarin sa 
pinakahuling harasment na ito ang 
death squad ng 61st IB ng Philip- 


“Aktibista..,” sundan sa pahina 7 


ANG BAYAN Marso 7, 2010 


“Aktibista...,” mula pahina 6 


pine Army. 

Binaril si Capitanea ng dala- 
wang naka-bonnet na lalaki no- 
ong Pebrero 22 sa Hacienda Ma- 
buhay, Barangay Gil Montilla, Si- 
palay City, Negros Occidental. Sa- 
kay siya noon sa kanyang motor- 
siklong “habal-habal” para sundu- 
in ang regular niyang pasaherong 
guro nang pagbabarilin siya ng 
dalawang taong nakasakay sa 


PANANALANTA NG PASISTANG ESTADO 


isang itim na motorsiklong DT. 
Nasa ospital ngayon sa Bacolod 
City ang lider-magsasaka at nag- 
papagaling sa tinamo niyang su- 
gat. 

Ayon kay Fred Caña, pangkala- 
hatang kalihim ng KARAPATAN- 
Negros, ang pamamaril kay Capi- 
tanea ay bahagi ng sistematikong 
kampanya ng militar na patahimi- 
kin ang mga kasapi ng mga prog- 
resibong organisasyon. ABI 


Panggigipit sa mga magsasaka 
sa Negros Occidental 


Mais binatikos ng KARAPATAN-Negros ang patuloy na harasment 
ng mga security guard at pribadong goons sa mga magsasakang 
kasapi ng Pakigdaet sa Kalambuan sa Sitio Kambayugo, na kaanib ng 
National Federation of Sugar Workers (NFSW). Kaugnay sa lupa ang 
panggigipit na ito ng mga armadong grupo ng pamilyang Lumayno sa 


Barangay Minautok, Calatrava, Negros Occidental. 


Sinaktan at pinaputukan ni 
Raul Baterna ang magkapa- 
tid na Cresensia Jumawan 
at Lucia Nativo noong Pe- 
brero 19 sa Sityo Minauya- 
han. Si Baterna ay dating 
kasapi ng Philippine 
Constabulary (ang pinali- 
tan ng Philippine National 
Police) at tauhan ng mga 
Lumayno. 

Tinutulan nina Jumawan at 
Nativo ang pagsira ng traktora ng 
mga Lumayno sa mga tanim ni- 
lang halamang ugat. Bunsod nito, 
sinuntok ni Baterna si Jumawan 
sa leeg. Ayon sa mga nakasaksi 
ng insidente, ilang beses ding 
nagpaputok ng kanyang maikling 
baril si Baterna. Nagtangkang su- 
maklolo si Nativo sa kanyang ka- 
patid ngunit binugbog din siya ng 
limang tauhan ng Jacua Security 
Agency at ni Baterna. Upang wa- 
lang makalapit na mga taumbar- 
yo, nagpaputok ng kanilang mga 
baril ang mga gwardya ng Jacua 


ANG BAYAN Marso 7, 2010 


habang patuloy ang pagsira ng 
traktora sa mga pananim. 

Ayon sa KARAPA- 
TAN-Negros, maraming 

kaso ng paglabag sa 

karapatang-tao ang 

pamilyang Lumayno 
noong nakaraang taon. 
Isa rito ang pagpatay 
sa magsasakang si Rey- 
naldo Bucaling at sa an- 
im na kalabaw na pag-aari ng 
mga residente sa lugar. Noong 
Enero 15, 2010 ay nagpaputok ng 
kanilang mga baril sina Rodolfo 
Lumayno, barangay kapitan ng 
Minautok kasama ang mga gwar- 
dya ng Jacua para takutin ang 
mga magsasaka at pigilan silang 
magbungkal noon sa lupa. 

Naulit ang mga pang-aabu- 
song ito noong Pebrero 6, 7 at 9. 
Bukod kay Baterna at mga gwar- 
dya ng Jacua, kasama sa mga 
nagharas ang mga elemento ng 
bandidong Revolutionary Proleta- 
rian Army (RPA). ABI 


Mga lider-estudyante, 
hinaras ng militar 


HINARAS ng militar si Chaser Soria- 
no, nasa-ika-4 na taong estudyan- 
te ng Psychology sa Polytechnic 
University of the Philippines (PUP) 
sa Sta. Mesa, Maynila. Kandidato 
rin siya sa pagkapangulo ng Central 
Student Council sa PUP sa ilalim ng 
Sandigan ng Mag-aaral para sa 
Sambayanan (SAMASA) at tagapa- 
ngulo ng Anakbayan-PUP. 

May ilang linggo na sinusundan 
si Soriano ng di-unipormadong mi- 
litar. Isang araw, nang makita niya 
ang bumubuntot sa kanya ay big- 
lang sumenyas ito na parang tumu- 
tutok ng baril kay Soriano. Noong 
Pebrero 19, habang pauwi siya, lu- 
mapit sa kanya ang isang lalaking 
nakasakay sa motorsiklo. Nang ma- 
tunugan ito ni Soriano ay kaagad 
siyang tumalikod at nagpatuloy sa 
paglalakad. Subalit naabutan siya, 
tinutukan ng baril at inagawan ng 
cellphone. Nagbanta ang sundalo 
na may masamang mangyayari sa 
kanya kung hindi siya hihinto sa 
pagiging lider-estudyante. 

Bago ito, dalawang myembro 
rin ng progresibong organisasyon 
sa PUP ang tiniktikan at hinaras ng 
militar. Ang una ay sinundan pag- 
sakay niya sa isang dyip at sa abot 
ng pandinig ng mga pasahero ay ti- 
nakot ang aktibista ng dalawang 
militar. Kaagad namang tumakbo 
ang aktibista upang makaiwas sa 
dalawang ahente. Ang pangala- 
wang aktibista ay inakbayan at ti- 
nutukan ng baril habang ito ay na- 
sa tambayan sa labas ng kanilang 
eskwelahan. Binantaan din siyang 
tumigil na sa kanyang ginagawa sa 
organisasyon. 

Kinundena ng Anakbayan ang 
naturang panggigipit sa mga lider- 
estudyante sa PUP at iba pang 
unibersidad. ABI 


7 


Sm PANANALANTA NG PASISTANG ESTADO 


Hustisya para sa mga biktima 
ng Masaker sa Luisita 


akakamtan ng mga biktima ng Masaker sa Luisita ang hustisya, 
Me hindi sa ilalim ng rehimen ni Benigno “Noynoy” Aquino III 


ng Liberal Party. Ito ang pananaw ng mga kapamilya at kamag- 
anak ng 14 na magsasakang napaslang nang pagbabarilin sila ng mga 
elementong militar, pulis at pribadong gwardya ng asyenda sa gitna ng 
kanilang welga noong Nobyembre 16, 2004. 


Pambabaluktot ng mga datos, 
paghahasik ng intriga. Ngayon pa 
lamang ay nalalambungan na ang 
hinahangad nilang hustisya dahil 
binabaluktot ang mga datos tung- 
kol sa masaker. Tahasang sinabi ni 
Corazon “Dinky” Soliman, isa sa 
masusugid na alipures noon ni Glo- 
ria Arroyo at ngayo'y isa sa mga ta- 
gakampanya ni Noynoy Aquino na 
“dalawa lamang” daw ang napatay 
sa masaker sa Hacienda Luisita. 

Ibig ding papaniwalain ang 
publiko ni “Pinky” Aquino-Abella- 
da, kapatid ni Noynoy Aquino na 
ang mga maka-Kaliwa at hindi mga 
armadong bantay nilang mga pulis 
at militar ang may kagagawan ng 
“kaguluhan” sa Hacienda Luisita. 
Nang-intriga pa siya nang sabihin 
niyang ang dalawa sa mga biktima 
ay may mga tama ng bala sa likod. 
Ibig sabihin, binaril umano ang 
mga ito ng kanilang mga kasamang 
welgista. 

Ang mga pahayag na ito ay ma- 
laking insulto sa mga pamilya at 
mga kaibigan ng mga biktima ng 
masaker at sa mga magbubukid sa 
kabuuan na nakikibaka para sa tu- 
nay na repormang agraryo. Taliwas 
ito sa mga ulat ng midya, sa mga si- 
numpaang pahayag ng mga saksi at 
sa mga resulta ng isinagawang im- 
bestigasyon matapos ang masa- 
ker. 

Ang mga pahayag nina Soli- 
man at Abellada ay desperadong 
pagtatakip sa pananagutan at sab- 
watan ng pamilyang Cojuangco- 


8 


Aquino at ng rehimeng Arroyo para 
ikutan ang pagpapatupad ng tunay 
na repormang agraryo sa 4,915.75 
ektarya ng kabuuang 6,443 ekta- 
ryang sakop ng asyenda. Pagta- 
tangka rin itong palabasin na ang 
mga asendero sampu ng kanilang 
mga armadong tauhan at maka- 
pangyarihang mga kamag-anak at 
alyado sa gubyerno ang siyang ina- 
agrabyado ng mga magsasaka at 
manggagawang bukid. 

Bago pa man mangyari ang ma- 
dugong kumprontasyon sa Hacien- 
da Luisita ay nangyari na ang ma- 
saker sa Mendiola noong Enero 22, 
1987 sa ilalim ng rehimen ni Co- 
razon Cojuangco-Aquino. Habang 
nagmamartsa ang mahigit 5,000 
magsasaka patungong Malacañang 
upang igiit sa rehimeng Aquino 
ang pagpapatupad ng tunay na re- 
porma sa lupa ay pinaulanan sila 
ng bala ng mga armadong ahente 
ng nagpoposturang liberal-demok- 
ratikong gu- 
byerno. Pag- 
katapos 


tukan, 13 magsasaka ang napatay 
at mahigit isang daang raliyista 
ang nasugatan. Hanggang ngayon 
ay wala pang nananagot sa masa- 
ker na ito. 

Makaraan ang 17 taon, muling 
dumanak ang dugo nang tangkaing 
ipatupad ng maneydsment ng Haci- 
enda Luisita Inc. (HLI) ang kautu- 
san ng Department of Labor (DOLE) 
na bumalik sa trabaho ang mga 
welgista. Nakakuha ang pamilyang 
Cojuangco-Aquino ng Assumption 
of Jurisdiction at kautusang buma- 
lik sa trabaho mula sa DOLE dahil 
may direktang linya noon ang mga 
Aquino kay Arroyo. Hindi sinunod 
ng mga welgista ang kautusan ng 
DOLE. Kahit armado lamang ng mga 
plakard, bato at tirador, pinanindi- 
gan ng mga welgista at mga taga- 
suporta nila mula sa mga baryong 
saklaw ng asyenda ang kanilang 
karapatan. Nilabanan nila ang da- 
lawang tangke ng militar, 17 trak 
na puno ng mga sundalo, 700 pu- 
lis, isang pay loader, apat na sasak- 
yang pamatay-sunog at mga is- 
nayper na nakapwesto sa mga es- 
tratehikong lugar. Pagkatapos mag- 
paputok ng 1,000 bala ang pinag- 
sanib na pwersa ng pulisya, militar 
at bantay ng HLI, bumulagtang pa- 
tay ang 14 na welgista at 121 iba 
pa ang nasugatan. 

Dahil sa matinding pagbatikos 
mula sa loob at labas ng bansa, na- 
pilitan si Arroyo na buuin ang Task 
Force Luisita sa ilalim ng De- 
partment of Agrarian Reform (DAR) 
para siyasatin ang mga usaping pi- 
nagmulan ng masaker. Nang ma- 
tantyang papabor sa mga 
magsasaka at 
l i ~ manggagawang 
IWA bukid ang desi- 
MAD AS syon ng DAR, 

nagsampa ng peti- 

syon sa Korte Suprema ang pa- 
milyang Cojuangco-Aquino pa- 

ra pigilin ang paglalabas ng 


ANG BAYAN Marso 7, 2010 


desisyon nito. Nag-isyu ang Korte 
Suprema ng temporary restraining 
order (TRO) kaya hindi naipatupad 
ang desisyon ng DAR na labag sa 
Comprehensive Agrarian Reform 
Program ang ipinaiiral na Stock 
Distribution Option (SDO) ng HLI. 

Ekstrahudisyal na pamamas- 
lang. Bumalik sa kanilang piket- 
layn ang mga welgista pagkatapos 
mailibing ang mga biktima ng ma- 
saker sa Hacienda Luisita. Ngunit 
hindi naglaon ay sinimulan ang 
paisa-isang pamamaslang sa mga 
sumusuporta sa kanila. Mula Di- 
syembre 8, 2004 hanggang Oktubre 
3, 2006, umabot sa walo ang nai- 
talang pinatay kaugnay ng usapin 
sa Hacienda Luisita: 

@ Marcelino Beltran, isang reti- 
radong upisyal ng Philippine Army 
na naging lider-magsasaka. Naka- 
takda siyang magsalita sa Senado 
at Mababang Kapulungan tungkol 
sa nangyaring masaker nang pag- 
babarilin siya sa kanyang bahay 
noong Disyembre 8, 2004. 

+ Konsehal Abel Ladera ng Tar- 
lac City, na namuno sa prosesyon 


PANANALANTA NG PASISTANG ESTADO 


ng mga kamag-anak ng mga bikti- 
ma ng masaker. Pinagbabaril siya 
noong Marso 5, 2005 habang nami- 
mili ng kasangkapan sa isang tin- 
dahan ng kotse. 

+ Fr. William Tadena, isang pa- 
ri ng Iglesia Filipina Independiente 
(IFI). Regular na minomobolisa 
ang kanyang parokya para tulungan 
ang mga welgista. Binaril siya ha- 
bang nakasakay sa kanyang dyip sa 
haywey ng La Paz, Tarlac noong 
Marso 13, 2005. 

e Ben “Tatang” Concepcion, 
isang 67-taong gulang na lider ng 
partidong Anakpawis sa Pampanga 
at aktibong sumusuporta sa mga 
welgista. Binaril siya sa bahay ng 
kanyang anak sa Angeles City no- 
ong Marso 17, 2005. 

+ Flor Collantes, pangkalaha- 
tang kalihim ng Bayan Muna-Tar- 
lac. Binaril siya sa kanyang karin- 
derya noong Oktubre 15, 2005. 

è Ric Ramos, pangulo ng Cen- 
tral Azucarera de Tarlac (CATLU). 
Inisnayp siya sa kanyang bahay sa 
Mapalacsiao, Tarlac City noong Ok- 
tubre 25, 2005. Ipinagdiriwang ni- 
la ng kanyang mga kaibigan noon 


Mga maniobra ng angkang 


Ampatuan 


testigo at mga kapamilya ng mga biktima ng masaker sa Maguin- 


INE ang pakana ng angkang Ampatuan na bayaran ang mga 


danao o aregluhin ang kaso sa labas ng korte. Ayon kay Atty. Ne- 
na Santos, abugado ni Esmael Mangudadatu, ilang testigo para sa prose- 
kusyon ang binabayaran ng mga sugo ng pamilyang Ampatuan para ma- 
pahina ang kaso laban sa 19 myembro ng angkang Ampatuan na sinam- 
pahan ng multiple murder dahil sa pagpatay sa 57 katao, kabilang ang 32 


kagawad ng midya. 

Para magipit ang mga testigo 
at maantala ang pagdinig ng kaso, 
nagsampa ang mga abugado ng pa- 
milyang Ampatuan ng iba't ibang 
petisyon sa korte. Habang ito'y ka- 
nilang ginagawa, unti-unti naman 


ANG BAYAN Marso 7, 2010 


nilang kinakausap ang mga pamilya 
ng mga biktima na sumang-ayon sa 
pag-aareglo. 

Dahil sa iba't ibang petisyong 
isinampa ng mga abugado ng mga 
Ampatuan, walang taning na sinus- 


na 


ang kalalabas lamang na desisyon 
ng DOLE na nag-uutos sa pami- 
lyang Cojuangco na ibigay na sa 
mga manggagawa ang kanilang na- 
ipagkait na sahod sa lahat ng araw 
na nakawelga sila. 

e Tirso Cruz, isa sa mga direk- 
tor ng United Luisita Workers Uni- 
on (ULWU). Anim na beses siyang 
pinagbabaril hanggang sa mapatay 
habang pauwi kasama ang kanyang 
ama at dalawang kapatid noong 
Marso 17, 2006. 

e Obispo Alberto Ramento, 
Supreme Bishop ng IFI. Pinagsa- 
saksak siya habang natutulog sa 
kanyang kwarto noong Oktubre 3, 
2006. 

Bukod sa walong mga pinas- 
lang na ito, pinagbabaril din ang 
mga welgistang sina George Love- 
land at Ernesto Ramos noong Ene- 
ro 12, 2005 sa kanlurang tarang- 
kahan ng Las Hacienda Subdivisi- 
on (sa loob ng Hacienda Luisita). 
Tinamaan sa dibdib at tiyan ang 
dalawa pero nabuhay sila at itinu- 
ro na ang mga salarin ay mga na- 
kasibilyang badigard ng noo'y 
Rep. Noynoy Aquino. ABI 


pinde ang pagdinig ng kaso hang- 
ga't hindi pa nasasagot ang lahat 
ng mga ito. 

Samantala, mahigpit na inire- 
komenda ng Initiatives for Interna- 
tional Dialogues (IID), isang gru- 
pong nagtataguyod ng kapayapaan 
na bilisan ng gubyerno ang pagpa- 
patupad ng batas hinggil sa krimen 
laban sa sangkatauhan gaya ng he- 
nosidyo. 

Sinabi ng IID sa isang pahayag 
na kahit napirmahan na ni Gloria 
Arroyo ang Republic Act 9851 o 
Crimes Against International Hu- 
manitarian Law, Genocide and 
Other Crimes Against Humanity Act 
mahigit dalawang buwan na ang 


9 


nakararaan, hindi pa ito nallilim- 
bag sa dalawang pahayagang may 
malawak ang sirkulasyon o sa 
Official Gazette. Dahil dito, hindi 
pa ito maipatutupad. 

Isinasaad sa reaksyunaryong 
konstitusyon na magkakabisa la- 
mang ang isang batas matapos ito 
mailimbag sa naturang mga publi- 
kasyon. 

Ayon kay Gus Miclat, executive 
director ng IID, ang naturang batas 
ay dumedepensa sa karapatan ng 
mga tao sa panahon ng eleksyon 
laban sa mga pagbabanta at pana- 
nakot ng mga pribadong hukbo at 
iba pang tipo ng ekstorsyon o 
panggigipit, karahasan o haras- 
ment. 

Noong 2001, umabot sa 80% 
ng mga kaso ng karahasang may 
kaugnayan sa eleksyon ay kaga- 
gawan ng mga pribadong hukbo. 
Mayroong 132 kaso ang naitala no- 
ong 2001. Noong 2002, umabot sa 
188 ang naging biktima ng kara- 
hasan sa eleksyon at noong 2007 
ay 158 naman ang naging biktima. 
Noong 2009, pinakamatingkad na 
kaso ng karahasan na may kaugna- 
yan sa eleksyon ang masaker sa 
Maguindano na kagagawan ng pri- 
badong hukbo ng angkang Ampatu- 
an. 

Samantala, binabatikos ng 
mga pamilya ng mga kagawad ng 
midya na biktima ng masaker sa 
Maguindanao ang espesyal na 
pagtrato na ibinibigay ng militar 
kay Andal S. Ampatuan, Sr. Naha- 
harap sa kasong multiple murder 
ang dating gubernador ng Maguin- 
danao. 

Nakadetine siya sa isang ospi- 
tal ng militar mula pa noong Di- 
syembre 6 kahit hindi nangangaila- 
ngan ng pagpapaospital ang ka- 
nyang idinadaing umanong mga 
karamdaman. Iginigiit ng mga ka- 
pamilya ng mga biktima ng masa- 
ker na dapat na ring ikulong sa bi- 
langguan ang nakatatandang Am- 
patuan. [AB] 


10 


MW MATATAGUMPAY NA OPENSIBA NG BHB 


2 aksyong militar, 
inilunsad ng BHB sa Bulacan 


Hukbong Bayan (BHB) sa Bulacan nitong unang linggo ng Mar- 


NY ng magkasunod na mga aksyong militar ang Bagong 


so. Pagparusa sa isang sagadsaring elementong kriminal at kon- 
tra-rebolusyonaryo ang unang aksyon nila at sinundan ito ng sabay na 
pagsalakay at pagsara sa dalawang kumpanyang salot sa kalikasan. 


Noong Marso 2, inaresto at gi- 
nawaran ng parusa si Genaro 
Aguirre, batay sa atas ng rebolu- 
syonaryong hukumang bayan. Si 
Aguirre ay sangkot sa serye ng 
panggagahasa, pagdukot, pama- 
maslang at pangangamkam ng lu- 
pa sa mga magsasaka sa mga 
bayan ng San Jose Del Monte at 
Norzagaray, parehong nasa Bu- 
lacan. Protektor din siya ng kum- 
panyang WACUMAN Sanitary 
Landfill sa Sityo Takad, Barangay 
San Mateo, Norzagaray. Ang nasa- 
bing kumpanya ay nangwawasak 
ng kalikasan sa pamamagitan ng 
iligal na pagtatapon ng basura. 
Protektor din si Aguirre ng kum- 
panya ng tunawan ng goma sa Ba- 
rangay San Isidro, San Jose Del 
Monte. Isa rin si- 
yang impormer at 
financier ng PNP 
at ng 56th IB sa 
nasabing lalawi- sf 
gan. 


si Aguirre nang salakayin ng isang 
pangkat ng BHB ang kanyang ba- 
hay at nagresulta ito ng kanyang 
pagkamatay. Nakumpiska sa kanya 
ang isang riple at mga pistola. 

Noon mamang Marso 3 ng 
umaga, sabay-sabay na nireyd ng 
isang platun ng BHB ang kumpa- 
nyang WACUMAN na pag-aari ni 
Domingo Miralles at isang tuna- 
wan ng goma sa Area 1 Karahome 
sa Norzagaray na pag-aari ng 
isang negosyanteng Tsino. Ipina- 
sara ito ng BHB. 

Matagal nang inirereklamo ng 
mga residente ang mga kumpan- 
yang ito dahil sa pagkawasak ng 
kalikasan sa kanilang lugar. Nag- 
reklamo na sila sa Department of 
Environment and Natural Resour- 
ces (DENR) at lokal na pamahala- 
an subalit walang ginawang hak- 
bang ang mga ito at pinroteksyu- 
nan pa ang nasa- 
swa bing mga kum- 

panya. Ayon sa 
BHB-Bulacan, nakahan- 


mga sumisira ng kalikasan. 
Mahigpit nitong 
ipatutupad ang 

mga pataka- 

ran sa pa- 
y / _— ngangalaga 
N < ng kalikasan 
44I at paparusahan 
- ang sinumang 
~ ~ lalabag di- 
to. AB] 


ANG BAYAN Marso 7, 2010 


Matatagumpay 
na ambus ng BHB 


abing isang sundalo ng 23rd 

Division Reconnaissance Com- 
pany (DRC) ang napatay at pito 
pa ang malubhang nasugatan sa 
ambus na inilunsad ng Bagong 
Hukbong Bayan (BHB) nitong 
Marso 6 sa Barangay Panaytayan, 
Mansalay, Oriental Mindoro. Nag- 
papatrulya ang isang platun ng 
mga sundalo na pinamumunuan 
ni 2Lt. Ronnie Sipsip nang tam- 
bangan sila ng mga Pulang 
mandirigma bandang alas-5:30 
ng umaga. Ito ang pinakamalak- 
ing bilang ng mga kaswalti ng 
militar sa taong ito. 

Agusan del Sur. Apat na 
sundalo ng pinagsanib na mga 
pwersa ng 26th IB, 23rd IB at 
4th ID Civil Military Ope- , 
rations ng Philippine j 
Army ang napatay kabi- ff 
lang ang isang tinyen- f 
te nang tambangan . Kh 
sila ng mga Pulang “F:4f 
mandirigma ng La- 
rangang Gerilya 3- 
BHB sa Barangay fy 
La Fortuna, Verue-” U 
la, Agusan del Sur no- 
ong Pebrero 24 ng gabi. Tatlong 
sundalo pa ang nasugatan sa 
ambus na ito. 

Lulan ng dalawang trak ng 
militar ang mga tropa mula sa 
Barangay Bacay at papunta ang 
mga ito sa Barangay Sta. Josefa 
nang tambangan sila ng mga ge- 
rilyang bayan. 

Compostela Valley. Isang 
tropa naman ng 25th IB ang na- 
patay at dalawa pa ang nasuga- 
tan nang makasagupa ng mga ito 
ang mga Pulang mandirigma ng 
Larangang Gerilya 20-BHB sa Si- 
tyo Panon, Barangay Baylo, Mon- 
kayo, Compostela Valley nitong 
Marso 5. AB) 


ANG BAYAN Marso 7, 2010 


2 milyong balota sa ARMM, 
walang markang panseguridad 


abunyag kamakailan na walang markang panseguridad ng National 
Printing Office (NPO) ang inimprentang halos dalawang milyong ba- 
lota para sa Autonomous Region in Muslim Mindanao (ARMM). Ang ka- 
walan ng naturang mga marka, na pinangangambahang sinadya para 
magamit sa pandaraya sa darating na eleksyon ay kinumpirma mismo ng 


isang taga-NPO. 

Ang naturang anomalya ay ki- 
numpirma rin ng isang ulat ng 
COMELEC na tinanggap nina Arch- 
bishop Oscar Cruz at Fr. Jose Di- 
zon ng koalisyong Kontra-Daya. 

Patakaran ng NPO na dapat tag- 
layin ng anumang upisyal na doku- 
mentong iniimprenta nito ang mga 
markang panseguridad ng ahensya 
para masuri kung tunay o huwad 
ang mga iyon sakaling magkaroon 
ng mga kwestyon. Anang isang em- 
pleyado ng NPO, hindi nalagyan ng 
kaukulang marka ang mga balota 
para sa ARMM dahil sa ilang naging 
problema sa makinang pang-im- 
prenta. Hindi na rin daw inihabol 
ang paglalagay ng marka dahil sa 
kakapusan ng panahon. 

Ani Archbishop Cruz, walang 
silbi ang naturang mga balota da- 


hil sa kawalan ng kinakailangang 
markang panseguridad. Magiging 
madali para sa mga mandaraya sa 
eleksyon na kopyahin ang natu- 
rang mga balota para manipulahin 
ang resulta ng kauna-unahang au- 
tomated na halalan sa bansa. Na- 
kababahala ito lalo't ang mga pru- 
binsya sa ARMM ay kilalang bal- 
warte ng pandaraya sa buong ka- 
saysayan ng reaksyunaryong elek- 
syon sa bansa. Sa rehiyon ding 
iyon ginawa ng administrasyong 
Arroyo ang pinakamalaking panda- 
raya noong eleksyong 2004 at 
2007. 

Nananawagan ngayon ang 
Kontra-Daya na sunugin ang natu- 
rang mga balota sa harap ng pub- 
liko para hindi na magamit sa da- 
yaan. [AB] 


Pagsalaula sa sistemang party-list, kinundena 


KINUNDENA ng mga progresibong mambabatas at organisasyon ang pag- 
salaula sa sistemang party-list dahil sa planong paglahok dito nina Rep. 
Mikey Arroyo ng Pampanga at Dept. of Energy Sec. Angelo Reyes. Ayon 
kay Bayan Muna Rep. Teddy Casifio, kung sinu-sino na lamang ang pina- 
hihintulutang maging nominado ng mga party-list group na hindi naman 
tunay na kumakatawan sa anumang agrabyadong sektor sektor o grupo. 


Si Reyes ay unang nominado ng 
1-UTAK na grupong party-list na ku- 
makatawan sa sektor ng transpor- 
tasyon samantalang si Arroyo na- 
man ay nominado ng grupong Ang 
Galing Party (AGP) na ku- 
makatawan umano sa mga drayber 
at security guard. 

Ang mga organisasyong ito ay 
ilan lamang sa itinayong mga 
pekeng grupong party-list ng Mala- 
cañang para makipag-unahan sa 


pagkuha ng pwesto sa Kongreso at 
maharang ang mga grupong pro- 
gresibo at tunay na kumakatawan 
sa mga agrabyadong sektor. 

Sinabi ni Bayan Muna Rep. Sa- 
tur Ocampo na itutulak niya ang 
pagbabago sa Party-list Law para 
hadlangan ang mga ganitong 
grupo. Magsasampa rin ng kaso 
ang Bayan Muna sa Commmission 
on Election para madiskwalipika si- 
na Arroyo at Reyes. ABI 


11 


N BALITA | 


Pakikipagdalamhati sa pagpanaw ni Jose “Apeng” Yap 
NAGPAHAYAG ng dalamhati si Prof. Jose Ma. Sison at ang National De- 
mocratic Front of the Philippines (NDFP) sa pagpanaw ni Rep. Jose Yap, 
81, na kanilang pinuri sa mahahalagang naiambag niya sa usapang pang- 
kapayapaan ng reaksyunaryong gubyerno at rebolusyonaryong kilusan. 


Inilarawan ni Sison si Yap bi- 
lang kaibigan at kaalyadong “may 
mataas na diwa ng patriyotismo at 
konsensyang panlipunan.” Kinilala 
ni Sison at ng NDFP ang mga nata- 
tanging nagawa ni Yap sa pagli- 
lingkod sa bayan bilang alkalde, 
mambabatas, myembro ng gabine- 
te, pambansang ehekutibo at gu- 
bernador. 

Tinukoy nila ang mahalagang 
papel na ginampanan ni Yap para 
mabuo ang The Hague Joint Decla- 
ration noong 1992 na siyang na- 
ging saligang balangkas ng usa- 
pang pangkapayapaan. Binanggit 
din nila ang naging papel ni Yap 
para maigpawan ang iba't ibang 
naging balakid sa negosasyon kung 
saan nakatulong nang malaki ang 
malaking pagtitiwala ng magkabi- 
lang panig sa kanya. 

Pinuri ng Negotiating Panel ng 
NDFP ang tunay na pagsisikap ni 
Yap na kamtin sa usapan ang ma- 
payapang solusyon sa armadong 


tunggalian sa Pilipinas. Anito, 
“Kailanma't nakikipag-usap siya sa 
amin, batid at dama namin na tu- 
nay siyang nagsisikap na marating 
ang mapayapa at makatarungang 
kalutasan ng tunggalian at hindi 
ang pagluhod o pagsuko namin.” 
Tinukoy din ng NDFP ang pagtutug- 
ma ng pananaw nito at ni Yap na 
dapat lutasin ang mga ugat ng 
tunggalian para makamit ang ma- 
katarungan at matagalang kapaya- 
paan sa bansa. 

Nagpahayag naman si Sison ng 
panghihinayang na hindi lubos na 
sinamantala ng rehimeng Estrada 
at Arroyo ang serbisyo ni Yap sa 
pagsusulong ng usapang pangka- 
payapaan. “Dapat parangalan at 
tularan ng sinumang susunod na 
presidente ng GRP ang nagawa ni 
Rep. Jose V. Yap sa negosasyong 
pangkapayapaan at sa pagbubuo 
ng mga makatarungan at makatwi- 
rang kasunduan sa kapakinabangan 
ng sambayanan,” dugtong pa niya. 


NDFP, nagbigay-pugay 
kay Josie Lichauco 


NAGBIGAY-PUGAY ang National 
Democratic Front of the Philip- 
pines (NDFP) Peace Panel, kabi- 
lang ang mga konsultant at istap 
nito sa pagpanaw ni Josefina 
“Josie” Lichauco noong Pebrero 
14 sa edad na 75. Si Lichauco ay 
dating myembro ng gabinete sa 
ilalim ng rehimeng Aquino at Ra- 
mos at aktibo sa kilusang protes- 
ta. Ani Ka Luis G. Jalandoni, ta- 
gapangulo ng NDFP Negotiating 
Panel, isang malaking kawalan 
ang pagpanaw ng isang tunay na 
kaibigan ng mamamayang Pilipi- 
no, isang magiting at pursigi- 
dong mandirigma para sa kataru- 
ngan, karapatang-tao at mahusay 
na pamamahala. 

Saludo ang NDFP kay Lichau- 
co bilang walang takot na kritiko 
ng korapsyon sa gubyerno. Isa si 
Llichauco sa mga pangunahing 
bumatikos kay Gloria Arroyo. Ma- 
tatag din siyang kumontra sa 
ekstrahudisyal na pamamaslang 
at iba ang paglabag ng rehimen 
sa karapatang-tao. 


Mga dikta ng IMF sa susunod na pangulo ng bansa 


HINDI pa man naidaraos ang pambansang halalan sa Mayo 2010 ay may 
idinidikta nang mga patakarang pampinansya ang International Monetary 
Fund (IMF) para sa magiging bagong presidente ng bansa. Ayon sa pina- 
kahuling Country Report ng IMF, dapat palakihin ng bagong presidente 
ng Pilipinas ang kita ng gubyerno nito, pangunahin na sa pamamagitan 
ng pagpapataw ng karagdagang mga buwis. 


Kaugnay nito, magpapadala 
ang IMF sa bansa ng “fiscal assis- 
tance team” para maghanda ng es- 
tratehiya para pag-ibayuhin ang 
pagpapalitaw ng mga bagong bu- 
wis ng susunod na gubyerno na 
manunungkulan sa Hulyo 2010. Ito 
ang komitment na pinagtibay ng 
IMF at ni Gloria Arroyo nang ma- 
ngutang siya sa bangko noong na- 
karaang taon. 


12 


Sa ngayon, umaabot na ng 552 
bilyon ang utang ng Pilipinas sa 
IMF-WB. Ang prinsipal na utang at 
ang interes nito ang kumakain ng 
halos 70% ng kita ng gubyerno. 

Matapos ilabas ng IMF ang 
Country Report nito, nagpahayag 
nitong Marso 1 si Benigno “Noy- 
noy” Aquino III, kandidato ng Libe- 
ral Party sa pagkapangulo na mala- 
mang ay magpapataw siya ng ba- 


gong mga buwis kung siya ang ma- 
giging presidente ng bansa. Biglang 
pagbaligtad ito sa ipinangako niya 
noong Enero sa harap ng mga nego- 
syante sa Makati na hindi siya mag- 
papataw ng mga bagong buwis. Siya 
lamang sa mga kandidato sa pagka- 
presidente ang nagpostura noon na 
lalaban sa mga dikta ng mga impe- 
ryalistang bangko. 

Iginigiit ng IMF sa susunod na 
administrasyon na kumbinsihin ni- 
to ang Kongreso na magpataw ng 
mas matataas na buwis. Kabilang sa 
mga itinutulak ng IMF ang pag- 
papataas ng buwis sa tabako, alak 
at iba pang inumin. 


ANG BAYAN Marso 7, 2010 


Editoryal 


Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 
Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo 


TAN 


Taon XLI Blg. 5 
Marso 7, 2010 
www.philippinerevolution. net 


Mga epekto ng El Niño, pinasisidhi 
ng bulok na sistema at mga patakaran 


dag na pinsala at paghihirap na naman ang di- 

naranas ng mamamayang Pilipino, laluna ng 
masang magsasaka. Ito ay bunga ng mas maaga, ma- 
tindi at mahabang tagtuyot na dala ng El Niño. 

Kakaibang sidhi ang epekto nito sa mamamayan 
dahil sa pag-iral ng bulok na naghaharing sistema at 
mga anti-mamamayang patakarang nagbibigay-daan 
sa pandarambong ng malalaking kapitalistang dayu- 
han, kumprador at burukrata. Masahol pa, hindi la- 
mang naging pabaya at inutil ang mga naghahari sa 
harap ng kalamidad, sinasamantala pa nila ito ngayon 
para pakinabangan nila at ng kanilang mga kasapa- 
kat. 

Pangunahing pinipinsala ngayon ng tagtuyot ang 
umaabot sa 750,000 ektaryang mga sakahan, palais- 
daan at mga hayupan na nakasalalay sa patuloy na 
suplay ng tubig. Kabilang dito ang mga prubinsya sa 
Northern Luzon na napinsalaan ng 
matitinding bagyo nito lamang hu- 
ling bahagi ng 2009. Tinatayang 
P10-20 bilyong halaga ng mga pa- 
nanim, palaisdaan at alagang hay- 
op ang mapipinsala sa mga dara- 
ting na buwan. 

Ang sidhi ng epekto ngayon ng 
tagtuyot ay ibinubunsod panguna- 
hin ng matagal nang pagkawasak 
ng mga likas na rekurso ng tubig. 
Nangatuyo o nangababaw ang mga 
ilog, bakawan, sapa, balon at iba 


Ker lamang ng magkasunod na sakuna, dag- 


Industriya ng biofuels, 


Mga tampok sa 
isyung ito... 


pinagpipistahan 
PAHINA 5 


Pabuya sa mga nag- 
aresto sa Morong 43, 
binatikos 


pang tubigan dahil sa malawakang pagdambong sa 
mga bundok at kagubatan ng malalaking kumpanya sa 
pagmimina at pagtotroso. Sa gayo'y walang magamit 
na reserbang tubig ang masang magsasaka para sa 
mga taniman, palaisdaan at pag-aalaga ng hayop. 
Malala pa, ang tubig na naiipon sa mga dam na 
nagagamit noon sa irigasyon ay ipinagkakait ngayon 
ng malalaking kapitalistang nagmamay-ari nito. Tu- 
matanggi ang mga ito na magpakawala 
ng tubig dahil ang limitado nang 
suplay ay ipinaprayoridad nila sa 
produksyon ng kuryente na siyang 
pangunahin nilang pinagkakakitaan. 
Walang pakialam ang mga ito sa salan- 


2 aksyong militar 
sa Bulacan 758 8PAHINA 10 
PAHINA 7 


Mga instruksyon sa paglilimbag 


1. Ang sinundang pahina, na eksaktong kopya ng pahina 1 maliban sa mas 
mapusyaw ang masthead o logo ay para sa mga gumagamit ng mimeo machine o 
naglilimbag sa paraang v-type. Idinisenyo ito para hindi madaling makasira ng istensil. 


2. Pag-print sa istensil: 
Sa print dialog, i-check ang Print as image 


Alisin ang check sa Shrink oversized pages to paper size 
I-click ang Properties 


Tiyaking naka-set sa 100% ang Scaling 


a) 

b) 

k) 

d) I-click ang Advanced 
e) 

d) Ituloy ang pag-print 


3. Hinihikayat ang mga kasama na ipaabot sa patnugutan ng AB ang anumang 
problema kaugnay ng paglilimbag sa pamamagitan ng v-type. Magpadala ng email sa 
angbayan@yahoo.com 


